

















SMÁKVÆÐL oc VÍSUR, 


UNDIR ÝMSUM LÖGUM, 


EPTIR 


M. GRÍMSSON. 





REYKJAVÍK, 1855. 


PRENTUÐ Í PRENTSMIÐJU ÍSLANDS HJÁ 
E. PRENTARA ÞÓRÐARSYNI. 


ð li 
PR 003 


FORM IÐ 





Andlátsorð Þorkels mána. 


(Landnámabók, 1. p. 9. kap. Khöfn. 1843). 





Lagið: Sol som frán mig flýtt. 
Engi meini mjer, 
manni dauða. nær, 
að leita liðs hjá þjer, 
ljóssins faðir kær! 
Þig minn andi undrazt tíðum hefur, 
og á þína miskun nú sig gefur. 


Ljós, sem lýstir mjer 

lífsins vegum á, 

dauðlegt auga er 

æðra neitt ei sá, 
þínar á haug minn þyrpist geisla - raðir, 
þjer jeg dey — jeg dey þjer ljóssins faðir ! 


Hafi? eg heimi í, 
herra, styggðan þig, 
1 


4 


treysti? eg þó samt því, 
þú að náðir mig; 
öndu minni verndan þína vel jeg, 
von— góður þjer sálu mína fel jeg. 





Þórólfur mostrarskegg. 
(Landnámabók, 2. p. 12. kap. Khöfn, 1843). 





Lagið: Sol som frán mig fiytt. 
Hjálpa heilög mjer 
hamra-vættur þú, 
fjalls-sem fagra hjer 
í fylsnum átt þjer bú; 

hulda vættur, hlíf mjer alla daga, 
hulda vættur, tak mig látinn, Saga! 


Bára blá. 





Lagið: Danmark Held. 
Bára blá 
að bjargi stígur 
og bjargi undir deyr. 
Bára blá! 
drynjandi? að sjer Dröfn þig sýgur, 
í djúpið væra brátt þú hnígur, 
„í Drafnar skaut og deyr. :,: 


Bára blá! 
þín andvörp undir 
andi tekur minn. 
; „ Bára blá! 
allar þínar æfi - stundir 
eru þínar dauda- stundir == 
2 við bjarg er bani þinn. :,: 


6 


Heimfýsi úr skóla. 





Lagið: Til Tings! Till Tings! 
Á stað, á stað og upp í sveit, 
þar unun býr; 
kyrsetan oss því allasaman 
leiða lýr. 


Til ferða býður Hulda hal, 
þá hækkar sól, 

og gullbjart lifnar grasa — val 
um grund og hól. 


Reiðvisa. 





Lagið: Nu han sváfvaðe kring. 
Hánýjum hestana hart, 
meðan gatan er greið, 
svo að náttstaðar náum vjer til, 
meðan veðrið er bjart, 
áður lopts alla leið 
líður sólin í náttmarar hyl. 


7 


Hulda. 





Lagið: Kom du lilla flicka. 
Heyrðu, kom þú Hulda, 
úr bólnum þínum græna, 

sýndu gesti blómin þínu býli á. 
Dveldu hjá mjer, Hulda, 
á hólnum þínnm væna, 

fræddu gest, sem fræðast vill þjer feginn hjá. 


Sitjum bæði saman 
sólar-roða fáguð, 
fjöll og hólar Huldu brosa okkur við. 
Sitjum bæði saman 
sveipuð vina-blómum; 
gesti þínum góða Hulda greiddu lið. 


, 


Hulda, góða Hulda, 
heyr þú mjer, 
viltu ei binda ást við þann, sem unnir þjer? 
Hulda, bezta Hulda, 
heyr þú mjer, 
viltu ei binda ást við þann, sem unnir þjer? 


Haustvísur. 
Lagið: Klokken í Taarnot klinger. 
H.óan í flokkum flýgur, 
fjarlægist sumar ból — 
fyrri og fyrri hnígur 
fögur að djúpi sól. 


Sumarsins sæli ylur 
svalauðga storma flýr, 
blásnu í fjalli bylur 
bálvindur eigi hlýr. 


Sumar blóm höfði halla 
hnípin í fjalla klauf, 
fölnuð til jarðar falla 
 fríðustu bjarkar lauf. 


Haustið ber fljótt að höndum, 
hraðfara tíminn er — 


2 


tímans í straumi stöndum, 


sterklega sem oss ber! 


Gleðji því hver þann getur, 
gefi þeim styrk er má, 
hausti því víkur vetur 

von bráðar fallinn á. 


Vetrar þá hjúpur hvítur 
hvervetna sveipar land, 
og augað úti ei lítur 
unaðar nema grand. 


Saman og inni una 
einhuga skulum vjer, 
minnast þess eins og muna, 
margt hvað til gleði ber. 


Hvað sem oss ber að höndum, 
hugfallast látum ei — 

tímans í straumi stöndum, 

en stríðum á móti ei! 


Harmi þá stangast ströngum, 
stríðanda máttinn þver, 
í leik og sætum sönguin 
sorginni drekkjum vjer. 


A # 


10 


Umbreytingin. 





Lagið: Stille Nat. 
Gleði öll, 
unaðar stund, 
óðum flýr, 
skuggi kær 
mörgum sinnum, þá svífur á braut, 


svölun þæga vor andi hlaut, 
„í því hann færðist fjær. :,: 


Huggun þá 
„huganum. því 
heimur tjer:; 
fallvalt hvað 
kemur og. fer, það er fjær oss og nær, 
- fyrnist þetta, en. bráðlega grær 


2 


2t rós Í rósar stað. :,: 
Er því ei 
unaðar spell - 
lokið leik 
ljúfum sjá, 
sama og sama því sjónina lýr, 


11 


svölun enga það huganum býr, 
ser fer ei:til nje! frá. :: 


Æ vill önd 

annað og nýtt, 

áfram ber 

gjörvallt líf; 
stendur ei neitt í stað, sem að á 
stunda heimur, og skiptist þar á 
22 Sorg og sæla ríf. :;: 


Framför öll, 

fagnaðar stoð, 

frelsis sól, 

menntun sæl — 
breytingu" eflir og elur með sjer, 
eilíf framför því breytingin er — 
st hopar villa á hæl. s;; 


Sannleik þann 
sjáum þá vjer 
sjerhvað eitt 
birta, að 


12 
breyting ein er í heiminum hjer, 


er hlýðir allt, og þá líka vjer -— 
2. stendur það eitt í stað. 2, 


Öræfajökull. 





Lagið: Danmark Held. í 
VWeættur væn 
við himni háum 
hreykir glæjum ís'. 
Vættur væn, 
unnum móti brosir bláum 
bólsturmekki hulin gráum, 
2 bjarg að brjósti rís. ;,: 


Tignar-mynd 
við mána lítur, 
máni" í skýjum hlær. 
Tignar-mynd 
þoku dimma bólstra brýtur, 
í bláum svella hami þýtur, 
210oss þar fellur tær. :, 


13 


Heimfýsi frá Kaupmanna- 
höfn. 


(Undir nafni Fröken G. M. Thorsteinson). 





Lagið: O, hvor langt skjönners. 
Ó. hvað jeg uni mjer Íslands í dölum 
betur en hýrast hjer Hafnar í sölum, 
algræn hlíð 
er svo fríð 
og aldinn foss! 
blómin þau ánga öll, já öll. 
um víðan völl. 
Já, blómin ánga öll 
og skreyta víðan völl, já völl, 
blóm ánga öll 
við hinn aldna foss. 


Heim vil jeg halda brátt, heim þegar vorar, 
sjá hve í allri átt af fuglum morar, 
hrund og hal, 
hlíða val, 


hó, hó, og glaum. 


14 


En hvað jeg hlakka til, já til, 
við hamra gil, 
já hvað jeg hlakka til 
við hamra sitja gil, já gil, ; 
jeg hlakka til 
að heyra. vatna straum. 


Seg þú mjer Sjálands unn, svifin af djúpi, 
er þjer mín eyja kunn í algrænum hjúpi, 
hóll og grund, 
halur sprund, 
og hvannstóð frítt? 
Já, ef þú þekktir: það, já það, 
í þessum stað — 
Já, ef þú þekktir það 
í þessum góða stað, já stað, 
þú þekktir það, 
þú dveldir hjer lítt. 


15 


Vísa. 
Lagið: Mildt over Söen lufter. 

Á meðan upp til fjalla 

átt eg ból, 
hám jökul hulinn skalla 

hafð? eg skjól, 
nú má jeg norpa hjer; 

að jeg fari 

fyr en vari 
„súr frosti og kulda trú mín er:,.. 


„Góður hver genginn“. 
Lagið: þó að margur upp og aptur. 
Háveðið var í áttum öllum — 
unaðs-rödd í bláum fjöllum 
gall við hátt svo heyra mátti 
helgra vætta gleði-söng; 
þá var engin sorg í sölum, 
sungu fuglar upp í dölum, 
bljes þá undir út? á miði 
öldu-raddir hvala-þröng. 


16 


Þá var leikið — langar nætur 
liðu fljótt, en dala-sætur 
skemmtu sjer við fossinn fríða, 
fram til þess er dagur skein. 
Hlóu þá við blómin bláu 
brosi röðuls - tinda sáu 
gulli fegri geislum roðna 
gnæfa fram á akur-rein. 


Nýjársvísur. 





Lagið: Björn och Frithiof suto báða. 
Nótt er liðin, ljómar dagur, 
líður yfir tinda fagur 
nýárs-röðull; rístu? á fætur, 

röðli maður fagna þeim! 
Árið forna? úr garði gengið, 
geturðu? ekki aptur fengið; 
öðru bjóða ári lætur 

alda-faðir ljúfur heim. 


17 


Fagna ári, fagna maður, 

fagni hver, og líti glaður 

fram á hulin ár og æfi: 
aldrei manni kvíða ber. 

Tíma hafinn allan yfir 

alda-faðir góður lifir; 

vittu barn hann veit hvað hæfir, 
veit hann og hvað hagar þjer. 


„Vaki sveinar!“ tíminn talar 
til vor allra. Þúngum dvala 
nýárs-sól af hvarmi hrindir, 
hæfir ei að sofa nú. 
„Vaki sveinar!“ vættur fjalla 
vorrar fóstur-jarðar kalla. 
„Skefldar flýi skugga myndir! 
skuggabróðir, heyrir þú ?“ 


18 


Áfangastaður. 





Lagið: Kom Bröðre, lad os vanke. 
Mljer vil um hríð jeg æja; 
því hjer er orðið skammt til bæja, 
og fríðust blóma-blæja 
um breiða liggur grund og hlíð, 
en ljettur lækjar-niður 
og listugasti fugla-kliður 
í einu eyrað viður 
hjer eiga' um fegurð. sína stríð, 
og fjöllin fríð 
með faldinn hinn sí-glæja 
sem ár og síð 
mót sunnu brosi hlæja: 
allt býður lúnum hvíld um hríð. 
a allt býður hvíld um hríð. 
Fátt er það ferða-manni 
má flýta betur heim að ranni, 
en vita' að valinn svanni, 
með von og kvíða heima er; 
ef jódyn hún þá heyrir 
í húsum varla lengur eyrir; 


1 


sá hestinn sem að keyrir 
hún sinn því ætlar muni ver, 
þá fram hjá fer, 
hún frjettir hvort að granni 
ei segi sjer 
af sínum kæra manni. 
„Nú erhann“, seg'r hann, „nærri hjer“. 
Bað 0 þa nú er hann nærri hjer. 


Hann fer, en fljóðið blíða 
fegin verður skamms að bíða, 
heim sjer hún heilan ríða 
í huganum sinn kæra mann. 
Allt er þá undir búið 
og öllu? í fagnað bezta snúið, 
úr húsum angur flúið 
eins og að spánýtt væri rann. — 
Hvíld væna! eg vann 
á velli þessum fríða, 
sem æ jeg ann: 
á stuttu mun nú líða. 
„Heim þarna loksins þeysir hann.“ 
=. ac. heim þarna þeysir hann. 


Samsætisvísur. 





Lagið: Vipper spring. 
H samsæti 
örfast kæti 
ást og bræðra-lag, 
allir einu geði 
efla sæla gleði, 
fer þá flest í hag. 


Freka teiga 

fríðra veiga 

fyrðar taka sjer, 
kristalls-glösum klíngja, 
kveða, spjalla, sýngja, 

burt öll fordild fer. 


Vín og svanni 
vænst Í ranni 
veita unun má; 


21 


„sá þeim eigi sinnir“ 
sjera Marteinn innir, 
„finnst mjer alveg frá“.! 


Því mun sæma 
þegar tæma 
,„ þeirra beggja skál: 
víns op vífa lengi 
vaxi fagurt gengi, 
lífgi líf og sál! 





1) Wer nicht liebt. Wein, Weib und Gesang 
der bleibt ein Narr, sein Leben lang. 
Dr. M. Lúter. 


22 


Bæn. 

Lagið: Mellem Gravenes Höie. 
H.of sje lávarði hæða, 
lífið sem veitti mjer, 
eg svo alls konar gæða 
að fenginotið hjer, 
unz heim við skilinn himnum á 
hann jeg um eilífð tigna má. 


Veit mjer víslega neyta 

veittra gæða', eins og ber, 

og þess allsendis leita, 

er, drottinn, líki þjer! 

Allt svo mitt líf til lofs þjer sje, 
lát mjer þinn helga styrk í tje! 


Leið mig, lávarður hái, 
lífisins um hættu-stig, 

og gef ætíð jeg sjái 

í öllu, herra, þig! 

Þinn fingur veginn vísi mjer, 
verður þá allt til dýrðar þjer! 


23 


Fyrir skál hins lærða skóla 
á Reykjavík. 

23. dag desemberm. 1849. 
Lagið: Hvað er svo glatt, sem góðra vina fundur. 
Þó unað þann, sem oss þjer veittuð, 

bræður! 

að aldrei fullu launa meigum vjer, 
þá veit samt hann, sem öllu ætíð ræður, 
að eigi vilja-leysi til þess ber; 
því meiri aldrei allir gleði nutum, 
en yðar kæra flokki þágum af, 
og yðar návist nú þá aptur hlutum, 
sem nýjan huga vorum unað gaf. 


Því þegar vorsól vetrar klaka-böndum 
með varma þægum leysir bláan straum, 
Þá fljúga glaðir fuglar vængjum þöndum 
í flokkum samt með unaðs kæran glaum. 
Og eins er þegar gleði-sólin svífur 

á sælum unaðs-himni ljett -og blítt, 

að eldri bæði“ og. yngri gleðin hrífur, 
og eflir fjör og kærleiks þelið hlýtt. 


24 


En einmitt það, sem eflir fjör og glæðir 
þær ástir, sem. að fjelags vekja líf, 
það sem að af sjer framkvæmd alla fæðir, 
og flestum verður rauna bót og hlíf, 
það einmitt skortir öðrum mörgum fremur, 
þá eyju voru byggja' og byggðu" um hríð, 
þess meira vert er vísir þess að kemur 
frá vorrar aldar kærum æsku-lýð. 


Það er því ósk vor allra bræður góðir, 
að eins og. fyrri gleði nutum: vjer, 

svo megi lengi Ísland. yðar móðir 

þess unaðs njóta', er henni veitið þjer. 
Af yðar rammleik eflist fjör og gleði, 
sem alls er bræðra-fjelags líf og sál! 
Hins lærða skóla ljúfu svo með geði 
vjer leyfum oss að drekka fyrsta skál. 











